ATIIRAWIAETH  IACHÜS. 


" Cnnys  <1aw  \ r amser  prvd  ra  ddyoddefant  athrawiaeth  iachü* 
xitlir  yn  ol  e»  chwantau  eu  htiuain  y pentyratit  idriynt  eu  iiunain  athrawois 
g :iu  fod  eti  clnstiau  yn  mei  wiuo.”— 2 Ti  m.  iv,  3. 


Pa  íe  y ceir  gafael  mewn  “ athrawiaeth  iachns  ? Mae  digon  o 
athrawiaethau  ereill  yn  ein  hymyl.  Gallein  feddwl  focl  rhai  yrt 
ei  chael  ardroion;  ond  erbyn  chwiüo,  rliy  w Armin  neu  Galíì-n. 
syád  yn  clywed  ei  athrawiaeth  ei  hun,  ac  yn  ei  galw  yn  iachus. 
Yr  oedd  athrawiaeth  Tesu  Grist  a’i  apostolion  yn  athrawiaeth 
iachus;  ond  y inae  arnser  inawr  oddiar  hyny,  a dichon  fod  yn 
anhawdd  iawn  yn  bresennol  i gael  gafael  ynddi.  Er  hyny,  nid 
yw  y hyd  mor  eang,  os  oes  at'nrawiaeth  iachus  i w chaeì  ynddo, 
nas  gellir  dyfod  o hyd  iddi.  Ond  cyn  gwneyd  un  math  o ym- 
chwiliad  am  dan-i,  dylem  feddu  ei  nodau  yn  gyntaf  ; ac  wedi  cael 
ei  nodau  y-n  gytvtr,  bycld  yn  eithaf  rhwydd  i gael  gafael-  ynddi,  ile 
hynag  y mae.  Na  ofaled  neb  pa  le  y ceir  hi,  nac  wrth  ba  enw  ; 
canys  ei  chael  yw  mater  ein  hymchwiliad.  Wrth  ei  nodau,  ynt-ej 
Y mae  ei  hadnahod  ; a gellir  gweled  ei  nodau  oll  yn  y rëstamen* 
Newydd,  yr  hwn  a ystyrir  yn  safon  gan  boh  plaid  sy’n  pmffesu 
s'  athrawiaeth  iaclins.”  Y mae  amser  i ddyfod,  neu  eisoes  wedí 
dyfod,  pryd.na  ddyoddefir  athrawiaeth  iachus ; ond  ni  fydd  hyrtf 
vn  rhwystr, jeithr  yn  heip,  i gael  gafael  ynddi. 

Yn  awi,  ceir  dangos  pa  heth  oedd  yn  athrawiaeth  iachus  yn 
amser  Crist  a’r  apostolion  ; a’r  hyn  oedd  yn  athrawiaeth  iachus  y 
pi-yd  hyn-y,  a ddvlai  fod  yn  athrswiaeth  iachus  etío.  Nkl  yw-yn 
bosibl  i’r  hyn  a ystyrid  yn  iachus  gynt,  i fod  yn  afiachns  yn  <awr  ; 
y mae  yr  hyn  sydd  yn  iachus  i barhttu  felly  o-hyd.  Yr  oedd  V 
cyfan  a lefarai  Iesu  Grist  vn  sicr  o fod  yn  a'tbrawiaath  iaehns. 
Un  psth  a lefarodd  efe  occìii  hyn  : — “ Ewch  i’r  hoìl  fyd,  a plweg- 
ethw-ch  yr  efengrl  i bob  creadur.  Y neb  a gredo  as  a 'fedyddierVj! 
a fydd  cadwedig : eithr  y neb  ni  chredo -a  gondetnnir.  A’r  arwyc’d-. 
-ion  ẃra  a ganlynant  y rliai  a gredant : Yn  fy  eiiw  5 y bwriant 
-allaw  igythreuliaid,;  ae  a thafsdau  newÿ.ddion  y llefaram,;  seirff» 
îgoàan-t  .ymaith,  ac  os  yfaní  ddira  -marwöl,  ni -wna.  iddynt-àtìiAR 
ariwed;  ar  v c’.oifion  .y  rhbddẁî  en  dwylaw,  ,ŵ>bwy  'íyâ#-am 
Ìrd\'’,í  Mer-CiSYÌ,  15— -1 1).  íI>yna,ẅhra.w.iíîŵ^  :í ; 


2) 

ond  pwy  sydd  yn  ei  phregethu,  ac  jn  medru  ei  dyoddef  ? A oes 
rhyw  enwad  yn  athrawiaethu  fel  yna,  heblaw  Saint  y Dyddiau 
Diweddaí  ? Isac  oes,  neh.  Y sawl  a ddywed  nad  yw  yr  arwydd- 
ion  i gaulyn  y rhai  a gredant,  a ddywed  hefyd  nad  yw  athraw- 
iaeth  Crist  yn  iachus  ; a’r  sawl  a haera  nad  oes  eisieu  arwyddion 
yn  awr,  a haera  hefyd  mewn  ffordd  nad  oes  eisieu  credu  a bed- 
yddio,  ychwaith  ; canys  y neb  a all  ddileu  un  ran  o’r  eommissiwn, 
a all  ddileu  y cyfan.  Etto,  peth  arall  a ddywedodd  Crist  oedd,  y 
buasai  i’r  nef  a’r  ddaear  fyned  heibio,  cyn  y pallai  un  dim  a 
ddywedodd  efe  : y mae  hyny  hefyd  yn  athrawiaeth  iachus,  yr  hon 
a gydnabyddir  gan  lawer  mewn  gair,  ond  a wedir  mewn  gweith- 
ìed.  Un  peth  nodedig  arall  a lefarodd  ein  Harglwydd,  yw  yr 
hyn  a welir  yn  Ioan  iii,  5,  sef  “ Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i ti,  Oddi 
eithr  geni  dyn  o ddwfr  ac  o’r  Ysbryd,  ni  ddichon  efe  fyned  i mewn 
i deyrnas  Dduw,’’  Dyna  athrawiaeth  iachus  etto,  yn  dangos  yr 
anghenrheidrwydd  anhebgorol  o fedydd  dwfr  a bedydd  yr  Ysbryd 
Glân,  cyn  y gellir  myned  i mewn  i’r  deyrnas.  Etto,  athrawiaeth 
iachus  ddigon  a bregethai  Pedr  ar  ddydd  y Pentecost,  pan  y dy- 
wedai,  “ Edifarhewch,  a bedyddier  pob  un  o honoch  yn  enw  lesu 
Grist,  er  maddeuant  pechodau  ; a chwi  a dderbynirrch  ddawn  yr 
Ysbryd  Glan  : canys  i chwi  mae  yr  addewid,  ac  i’ch  plant,  ac  i 
B.vwb  yn  mhell,  cynnifer  ag  a alwo  ein  Duw  ni  aio”  (Actau  íi, 
3^  39).  íe  wrelir  mai  bedydd  er  maddeuant  pechodau,  ac  add- 
ewid  or  un  Ysbryd  G!an  i bawb  yn  gyffredinol,  oedd  athrawiaeth 
Pedr,  ac  nid  rhy  w beth  arall.  Arddodiad  dwylaw  apostolion  neu 
henuriaid  oedd  i gyíranu  yr  îsbryd  hwnw  i’r  bedyddiedigion  ; 
gwel  Act.  viff,  14 — 19,  a xix,  6.  Dyna  beth  yw  athrawiaeth 
iachus  etto.  Athrawiaeth  iachus  hefyd  oedd  desgrifio  yr  Ysbryd 
Glân  yn  beth  ag  oedd  yn  Uanw  íai  a phersonau  (Act.  ii,  ! — 4),  ac 
yn  ctwyn  ar  gof  yr  hyn  sydd  wedi  myned  heibio,  ac  yn  mynegi 
pethau  i ddyfod.  Cyn  bod  yr  Ysbryd  yn  llanw  rhywbeth,  mae 
yn  rhaid  ei  fod  yn  sylweddol  a theimladwy;  canys  “ e<jlurkacl  yr 
Ysbryd  a roddir  i bob  un  er  ilesâd”  (I  Cor.  xii,  ?),  yr  hyn  sydd 
etto  yn  athrawiaeth  iachus.  Dyben  eglurhad  yr  Ysbryd  yw,  fel  y 
gallo  pawb  ddweyd  mai  Crist  yw  yr  Argìwydd  (adn.  3),  a thrwy 
hyny  ei  adnabod  ef,  a thrwy  ei  ai  na'iod  i feddu  bywyd  tragy- 
wyddol;  canys  “ hyn  yw  y bywyd  tragywyddol,  iddyntdy  adnabod 
d:  yr  unig  wir  Dduw,  a’r  hwn  a anfonaist  ti,  Iesu  Grist.”  Mae 
hyn  etto,  fei  yr  holl  ddywediadau  ereill,  yn  athrawiaeth  iachus; 
ac  cs  tìes  rhywun  am  brawf,gwnaed  yn  unol  ag  athrawiaeth  arall 


UPB 


8' 


o eiddo  Iesu  Grist,  sef — “ Os  ewyllysia  neb  wneuthur  eî  ewylîys 
Ef,  efe  a gaiíF  wybod  am  y ddysgeidiaetb,  pa  un  ai  o Dduw  y mae 
hi”  (Ioan  vii,  17).  Heblaw  yr  holl  betheu|hyn,  gwelwn  fod 
y dywediadau  canlynol  o eiddo  Paul  yn  athrawiaeth  iachushefyd  ; 
sef — “ Deisyfwch  y doniau  ysbrydol “na  waherddwch  lefaru  d 
thafodau  ac  “na  ddirmygwch  brophwydoliaethau.”  Etto,  î 
gwpla  y cyfan,  dyweda  yr  apostol,  “ Od  oes  neb  yn  dysgu  yn 
amgenacb,  ac  heb  gytuno  ag  iachus  eiriau  ein  Harglwydd  Iesu 
Grist,  ac  â’r  athrawiaeth  sydd  yn  ol  duwioldeb ; chwyddo  y mae, 
heb  wybod  dim”  (ITim.  vi,  3,  4) ; ac  meddai  Paul  hefyd,  “ Eithr 
pe  byddai  i ni,  neu  i angel  o’r  nef,  efengylu  i chwi  arngen  nâ’r 
hyn  a efengylasom  i chwi,  bydded  anathema’’  (Gal.  i,  8).  Bellach, 
y mae  pawb  yn  gwybod  pa  fath  un  yw  athrawiaeth  iachus,  fel  nad 
oes  achos  mwyach  i gamsynied  yn  ei  chylch. 

Y peth  nesaf,  wedi  cael  gafael  ar  nodau  athrawiaeth  iachus,  yw 
mynu  gwybod  pa  bìaid  sydd  yn  ei  phregethu  yn  y dyddiau  hyn. 
Mae  yn  rhwydd  ddigon  i gyrhaedd  gwybodaeth  o hyny,  heb  fyned 
allan  o Gymru.  Dilyner  rhai  o bregethwyr  Saint  y Dyddiau 
Diweddaf  i wahanol  egìwysi  a chapeli  y wlad,  er  cael  gweled  os 
gellir  eu  dyoddef  hwy  yno  yn  dweyd,  fel  lesu  Grist  a’i  apostolion, 
fod  yr  arwyddion  i ganlyn  y credinwyr,  ac  mai  dyledswydd  pawb 
yw  deisyf  y doniau  ysbrydol,  a pheidio  gwahardd  llefaru  â thaf- 
odau,  na  dirmygu  prophwydoliaethau  ; nac  ychwaith  i efengyhi 
dim  yn  amgen  nag  a efengylodd  Paul  a’i  frodyr  ! Yn  fuan  ceid 
prawf  o hollol  gyílawniad  prophwydoliaeth  PauJ,  yr  hwn  a ddywed, 
“ Canys  daw  yr  amser  pryd  na  ddyoddefant  athrawiaeth  iachus  ; 
eithr  yn  ol  eu  chwantau  eu  hunain  y pentyrant  iddynt  eu  hunain 
athrawon,  gan  fod  eu  clustiau  yn  merwíno  ; ac  oddiwrth  y gwir- 
ionedd  y troant  ymaith  eu  cîustiau,  ac  at  chwedlau  y troant.” 
Mor  lythyrenol  y mae  hyn  oli  yn  cael  ei  gyflawni  yn  y dyddiau 
yma!  Cyfaddefìr  yn  gyíFredin  íod  y Saint  yn  aíhrawiaetìiu  yr  un 
peth  â’r  apostolion,  os  yw  eu  gwyrtbiau  dipyn  yn  aunhebyg ; ac 
am  hyny,  rhaid  mai  sectariaid  y wlad,  ac  nid  y Saint,  yw  y rhai 
“ oa  ddyoddefant  athrawiaeth  iachus.”  Er  cael  prawf  cadarnach 
mai  hwy  yw  y rhai  hyny,  gallwu  sylwi  arnynt,  “ yn  ol  eu 
chwantau  eu  huuain,  yn  pentyru  iddyut  eu  hunain  athrawon,  gan 
fod  euclustiau  yn  merwino,’’  ac  yn  methu  dyoddef  y geiriau  hyny 
a lefarai  Crist  a’r  apostolion.  Mae  yr  eglwysi,  yn  gyífredin,  yn 
pentyru  eu  hathrawon,  yn  gywir  yr  un  fath  â phe  gwelid  nifer  o 
blant  diddysg  yn  dewis  ysgolfeistr  i’w  dysgu,  yn  ol  eu  chwantau 


4 


ía’’  Iiunaîn,  ac  heb  ganiatàd  en  rhieni,  o herwydd  eu  boà  wedi 
«jiflasu  ar  yr  lien  ddull,  ac  yn  dewis  meistr  a aîlo  ch  ;vedîeua  ! 
Dyna'  y darlun  yn  íterffaith.  Beth  yw  crefyddwyr  y wlad  ond 
plant  eisieu  eu  dysgai  ! beth  yw  y parchedigion  ond  athrawnn  neu 
-ysgolfeistri  ? a pheth  yw  y “ galwadau”  yn  y capeli,  ond  plant  yn 
“ pentyru  iddynt  eu  hunain  athrawon,”  a hyny  hefyd  yn  ol  eu 
chwantau  ? Pa  athraw  hynag  sy’n  boddio  clustiau  y plant  hyn 
â’i  chwedlau  Anuinaidd,  Ffwleraidd,  Calfinaidd,  Trochyddol,  a 
Mormonaidd,  dewisir  a chyflogir  ef  ganddynt  yn  union,  heb  ym- 
hoìi  dim  â’u  Tad  sydd  fry  (neu  os  ymholant,  ni  arosant  am  un 
ateb);  ac  yna,  os  na  pharha  i foddio  eu  clustiau  merwinol  hwy, 
troant  ef  yniaith,  a dewisant  chwedleuwi  newydd  ? Ai  nid  dyna 
y gwir  ano  gapeli  y wlad  ? os  atngen,  carem  glywed.  Mor  wahan- 
ol  i saint  y dyddiau  gynt,  a Saint  y Dyddiau  Diweddaf!  Mor 
holìol  groes  i reol  y Testament  Newydd  ! Nid  plant  Duw  sydd 
i ddewis  eu  hathrawon,  na’r  athrawon  i ddewis  eu  hunain ; eithr 
y mae  pob  athraw  i ddysgwyl  cael  ei  alw  wegys  Aaron.  “ Nid 
chwi  a’m  dewisasoch  i,”  meddai  Crist  wrth  y deuddeg,  “ ond  tnyff 
a’ch  dewisais  chwi,  ac  a’ch  ordeiniais  chwi’’  (íoan  xv,  16).  Felly 
hefyd,  gorchymynodd  Paul  i Titus  aros  yn  Creta,  i ddewis  henur. 
iaäd  neu  athrawon  i’r  eglwysi  i’w  dysgu  (Tit.  i,5);  canys  fe 
wydd.  i Paul  nad  oedd  yr  eglwysi  yn  ddigon  doeth  i ddewis  eu 
hathrawon  eu  hunain,  na’u  hordeiuio  ; ond  gallent  godi  eu  dwy- 
law  er  dangos  eu  cymmeradwjaeth  o ddewisiad  y llywydd  Titus 
•a’i  gyd-swyddwyr.  Dyna  drefn'  Saint  y Dyddiau  Diweddaf  hefyd  ; 
■nid  oes  hawl  gan  yr  aeiodau  cyffredin,  pe  byddent  fil  gyda’u  gil- 
ydd,  i alw  cymmaint  ag  un  diacon.  Y fath  yw  y gwahaniaeth 
rhwng  doethineb  Duw,  ac  eiddo  dynion. 

Yn  awr,  pwy  sydd  heb  weled  gyda  phwy  y pregethir  athra-w. 
iaeth  iachus  ? Mae  ei  nodau  wedi  eu  dangos  yn  eglor,  fel  y g»  .1 
pawb  sy’n  clywed  geiriau  Crist  a'i  apostolion  yu  cael  eu  hadrond, 
honderfynu  en  bod  yn  clywed  “ athrawiaetb  iacbus,”  yr  hon  sydd 
vn  eisieu  arnynt.  Am  hyny,  ufyddhaer  i bregétbwyr  athrawìaeth 
iachus,  a gadawer  “ rhitb  duwioldeb,’’  i gael  roeddu  ei  “ grym  hi 
•ac  na  phentyred  neb  plant  athrawon  o ddewisiad  eu  ’hunain,  rhr,g. 
eu  cael  “ yn  dysgu  boli  amser,  ac  heb  allu  dyfod  un  amser  i 
Hyybodaeth  y.  gwirionedd, 

!J.  Dayis. 


í J«U  N.  0 A V I S, , ,ABG  RA  F P V 0 1),  M S RV  B VR-  ! TÜ  El  L. 


